PAANO MAGING 


MATALINO 


SA HARAPAN NG 


DIYOS 


Saan nga nanggagaling ang karunungan? 

at saan ang lugar ng pang-unawa? At sa tao ay 
sinabi niya, Narito, ang pagkatakot sa Panginoon, 
iyan ang karunungan, at ang paglayo sa kasamaan 
ay pagkaunawa. JOB 28:20, 28 


Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: 
may mabuting kaunawaan silang lahat na nagsisigawa ng 
kaniyang mga utos: ang kaniyang kapurihan ay nananatili 
magpakailan man. PSALM 111:10 


Nakita ko na ang karunungan ay humihigit sa kamangmangan, 
kung paanong ang liwanag ay humihigit sa kadiliman. 
ECCLESIASTES 2:13 


Pinalalakas ng karunungan ang pantas kaysa sampung 
makapangyarihang lalake na nasa bayan. ECCLESIASTES 7:19 


Kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay 
humingi sa Dios, na nagbibigay ng sagana sa lahat, at hindi 
nanunumbat, at ito ay ibibigay sa kanya. Ngunit hayaan siyang 
humingi nang may pananampalataya, na walang pag-aalinlangan. 
Sapagka't ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na 
itinutulak ng hangin at itinutulak. Sapagkat huwag isipin ng taong 
iyon na tatanggap siya ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong 
may dalawang isip ay hindi matatag sa lahat ng kanyang 

mga lakad. JAMES 1:5-8 


Sino ang matalinong tao at may kaalaman sa gitna ninyo? 

ipakita niya sa mabuting pakikipag-usap ang kaniyang mga gawa 
na may kaamuan ng karunungan. Ngunit ang karunungan na mula 
sa itaas ay una-una ay dalisay, pagkatapos ay mapayapa, maamo, 
at madaling pakitunguhan, puspos ng awa at mabubuting bunga, 
walang pagtatangi, at walang pagkukunwari. JAMES 3:13, 17 


Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't 
hinahamak ng mga mangmang ang karunungan at turo. 
PROVERBS 1:7 


Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao 
na nakakakuha ng unawa. PROVERBS 3:13 


Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita, at ikukubli 
mo ang aking mga utos sa iyo, Na anopa't iyong ikiling ang iyong 
tainga sa karunungan, at ilapat mo ang iyong puso sa kaunawaan, 
Oo, kung ikaw ay sumisigaw ng kaalaman, at itinaas mo ang iyong 
tinig sa pagkaunawa, Kung iyong hahanapin siya na parang pilak, 
at hahanapin mo siya na parang nakatagong mga kayamanan, 
Kung magkagayo'y mauunawaan mo ang pagkatakot sa Panginoon, 
at masusumpungan mo ang kaalaman sa Dios. Sapagka't ang 
Panginoon ay nagbibigay ng karunungan: sa kaniyang bibig 
nanggagaling ang kaalaman at pagkaunawa. Siya'y nag-iimbak 

ng magaling na karunungan para sa matuwid: siya'y isang kalasag 
sa kanila na nagsisilakad ng matuwid. Kaniyang iniingatan ang 
mga landas ng kahatulan, at iniingatan ang daan ng kaniyang 
mga banal. Kung magkagayo'y mauunawaan mo ang katuwiran, 
at ang kahatulan, at ang katuwiran, oo, bawat mabuting landas. 
PROVERBS 2:1-9 


Kumuha ka ng karunungan, kumuha ka ng unawa: huwag mong 
kalimutan, ni humiwalay sa mga salita ng aking bibig. Huwag mo 
siyang pabayaan, at kaniyang iingatan ka: ibigin mo siya, 

at kaniyang iingatan ka. Karunungan ang pangunahing bagay: 
kaya't kumuha ka ng karunungan: at sa lahat ng iyong nakuha ay 
kumuha ka ng unawa. Itaas mo siya, at itataas ka niya: dadalhin 
ka niya sa karangalan, pagka iyong niyakap siya. Ibibigay niya sa 
iyong ulo ang hiyas ng biyaya: isang korona ng kaluwalhatian 
ang ibibigay niya sa iyo. PROVERBS 4:5-9 


Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang 
pagkakilala sa Banal ay pagkaunawa. PROVERBS 9:10 


Isang laro sa mangmang ang paggawa ng kasamaan: nguni't ang 
taong may unawa ay may karunungan. Ang bibig ng matuwid ay 
naglalabas ng karunungan: nguni't ang suwail na dila ay puputulin. 
PROVERBS 10:23, 31 


Pagka dumarating ang kayabangan, dumarating nga ang 
kahihiyan: nguni't nasa mapagkumbaba ang karunungan. Siyang 
walang karunungan ay humahamak sa kaniyang kapuwa: nguni't 
ang taong may unawa ay tumatahimik. PROVERBS 11:2, 12 


Ang tao ay pupurihin ayon sa kaniyang karunungan: nguni't 
siyang may suwail na puso ay hahamakin. PROVERBS 12:8 


Sa kayabangan lamang dumarating ang pagtatalo: nguni't ang 
karunungan ay nasa mabuting pagpapayo. PROVERBS 13:10 


Ang kamangmangan ay kagalakan sa kaniya na walang 
karunungan: nguni't ang taong may unawa ay lumalakad na 
matuwid. Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan, 
at bago ang karangalan ay ang pagpapakumbaba. 

PROVERBS 15:21, 33 


Gaano kabuti ang makakuha ng karunungan kaysa sa ginto! 
at makakuha ng unawa sa halip na piliin kaysa sa pilak! 
PROVERBS 16:16 


Siyang nakakakuha ng karunungan ay umiibig sa kaniyang 
sariling kaluluwa: siyang nag-iingat ng kaunawaan ay 
makakasumpong ng mabuti. PROVERBS 19:8 


Bilhin ang katotohanan, at huwag ipagbili: gayundin ang 
karunungan, at pagtuturo, at pagkaunawa. PROVERBS 23:23 


Ang umiibig sa karunungan ay pinapasaya ang kaniyang ama: 
nguni't siyang nakikisama sa mga pokpok ay nagwawaldas ng 
kaniyang pag-aari. PROVERBS 29:3 


Ang pamalo at ang saway ay nagbibigay ng karunungan: nguni't 
ang batang pinabayaan sa kaniyang sarili ay nagpapahiya sa 
kaniyang ina. PROVERBS 29:15 


